WikipediA 

Chichewa 


Chichewa (eða Cinyanja) er tungumál í 
Bantúmálafjölskyldunni og jafnframt opinbert tungumál í 
Malaví. Málið er einnig talað í Sambíu, Mósambík og 
Simbabve. Forskeytið chi- (einnig skrifað ci -) merkir 
tungumál og er því oft talað um Chewa eða Nyanja. 
Chingoni ( Ngoni ) og Chikunda ( Kunda ) eru mállýskur 
þess. 

Dreifing 


Chichewa er opinbert tungumál í Malaví ásamt því að það 
er talað í nokkrum ættbálkum í austurhluta Sambíu. í 
Mósambík er málið talað í Táté og Niassa-héröðunum og 
í Simbabve er tungan þriðja útbreiddust í landinu, á eftir 
Shona og Ndebele. 

Bæði Biblían og Kóraninn hafa verið þýdd á Chichewa. 

Saga 


Málið kemur frá veldi Marava, sem var uppi á 15. til 18. 
öld og náði yfir allt Malaví og hluta Mósambík og 
Sambíu. Eftir að veldið splundraðist hélt tungumálið velli 
og kristnir trúboðar tóku m.a. tunguna þegar þeir komu 
inn á svæðið. Fyrsta málfræðibókin á Chewa var skrifuð uppúr 1880 af Alexander nokkrum. 

Tengill 

■ Wikipedia á Chichewa (https://ny.wikipedia.org/) 

Nígerkongótungumál 

Abanjommál | Adelska | Akanmál | Anló | Atabaskamál | Chichewa | Svahílí 



Chichewa 

Chichewa 

Málsvæði 

Malaví, Mósambík, Sambía og 

Simbabve 

Heimshluti 

Mið-Afríka 

Fjöldi 

málhafa 

9,3 milljónir 

Sæti 

ekki meðal 100 efstu 


Opinber staða 

Opinbert 

tungumál 

Malaví 

Stýrt af 

Ekki vitað 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

ny 

ISO 639-2 

nya 

SIL 

nya 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Sótt frá „https://is.wikipedia.Org/w/index. php?title=Chichewa&oldid=1405766“ 


Þessari síðu var síðast breytt 21. mars 2013, klukkan 11:55. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 







